





O WAITH GWAHANOL BRYDYDDION. 


w 





an 
TW CANU AB Y DÔN A. ELWIB *“ BELISLE MARCH 





1, Davia Thomas, Swydd Gaernarfon, 
pos perchen Awen burwen barod, 
Pobtalod yn gytun, 
| wch fawl yn umdd i Ddew nefol, 
Trag'wyddol Tri'ac Un; 
Í ganu'n gynnar gyson-gerdd seingar,'. 
Trigolion. daear de'wch, 
I gotio-hynoMl Taith ryfeddod, 
Mewn syndod cyd-nesêsych: 
Our God is full of grace, 
Let all the human race, ; 
Pay their duty to:fhe Almighty, 
Before his heavenly face. 
in Fe ddaeth'yr lesu i'r ddaear isod, . 
O'i hynod le €i hun, 
Fe wisgai'n brysur, fel creadur, 
Am dano natur dyn. 


a 
A 


tho” 


'To save our souls from hell, 
'Phat we maywith him dwell, 
The love and mercy of the Deity, 
No tongue can wholly tell. 


Am wneud yn happns ddyn truenns, , 
Oedd glwyfus, fe gaiff >lod ; 

Bydd parch ac urddas addas iddo, 

Trabyddo'r nefyn bod... 










“ 





2 
II. Jonathan Hughes. 


T NI mae'n weddus felus foliant, 
Gogoniant Duw ar gân, 
SAgoriad geiriau, yn ol ein doniau, 
O wir galonau glân, 
Gan geisio'n gyson ganiad Sïon, 
Î'r Iesu cyfion cu, 
Mewn odlau 'sbrydol, salmau duwiol 
Fo'n llesiol i bob llu. 


The duty of every kind, T 
Of men with all their mind, 
'To praise and honour our dear Saviour, 
tu. That favour we may find, 
Oblegid iddo blygu a dyodde' 
Hyd angau friwiau o frad ; 
O gariad gwirfodd nef agorodd, 
Fe'i rhoddodd i ni'n rhad. 


And yet doth always call, 
For sinners worst of all ; 
He turn'd with bloody bruised body, 
The fury of Adam's fall, 


Mae gweinidogaeth iechydwriaeth, 
Yn helaeth amlhau, 

Maddeuant pechod a gollyngdod, 
A chymmod i'n hiachau, 




























rheg 


, 


* 





ul. JFalter Davies, Llanfechen. 


” LYWAIS ganiad, lafar lefiad, 
: Mewn tyniad pur gytun, i 
A wnaeth dau brydydd, o fawl i'n Harglwydd, 
Tragywydd Triae Un: 
Hil brudd Hebron, greaduriaid gwaelion, 


pe Ni ddichon dynion doeth, 





































a. 


ym 


( 


Gallu'r Dawdod sydd i'w ganfod; 
J nod ryfeddod faith, 

A doethineb anfeidroldeb, 
Yn wyneb hyn o waith. 


The angels all above, 
Do praise with flaming love, 
' May we here now procure, 
A wing to do as dove. 
Tra fo'm yma, sŵn Hosanna, 
Fo'n benna' o fewn i'n byd, 5 
Daw'n y diwedd i ni annedd, y” 
Yn llawn ei hedd o hyd. 


IX. Daniel Evans, Ceredigion. 
C^NU hynod fawl i'r Du wdod, 


A wnaf â'm tafod tan; 
Dyna gyson waith goreu-lon, 
Angylion gloywlon glân: 
Yn dra chynnar Iesu mwyngar,: 
A. ddaeth i'r ddaear ddu, 
.I waredu ac i brynu, 
I dynnu myrdd i'w dŷ. 
Come fall at Jesus” feet, 
To every man tis meet, 
'i'o the heav'nly sons of glory, 
His praise is surely sweet. 
” Fe baimentodd ffordd i'r nefoedd, 
Fe'i dododd i ti'r dyn; : 
4 Yn rhwydd barod ffordd ddi-drallod, 
Drwy'i hynod loes ei'hun. 


a'n 








A Come therefore sound his praise, 
Ê With charming loving lays; 

i Awd to honour Christ thy Saviour, 

Endeavour all thy days. 





ner. i ti'n angor, 
i ar y cefnfor cul, 
wedd gwel'd ei hafaidd 


ylaidd sanctaidd Sul. 























Tr 


* 





X.. JMilliam Davis, Coed-y-c/mmer. 


HO'F finnau/fawrgled i fy Arglwydd, 
Yn rhwydd yn ol .v rhan, 

Ec nad wy' gywrain i wau geiriau, 

A'r Awen weithiau'n wên; 
Am ei gariad di derfyniad, 

A 'threfniad Un a Thri, 
Arol ei.: ffoledd digyffelyb, 

A ddaethi'n hachuli ni. 


Now to his Holy name; 
Who bloitea out our blame, 
Give.him always EL .llelujah, 
Hosanna to the same; 
_ Nes bo'r ehangder, drwy'r uchelder, 
'"'. 9s A'r dyfnder cil ar dan 
í y Malun genau, mawla £u nant, 
— Ogoniant Dnw ar gân: 1. 


Sweet sanctified saints 
Complete beyond comp unt, 
y . Sons of glory surpass hiab!y 

A Our earthly filthy faints.. 


Ac aed yn gyd-gerdd, sain gyson-gerdd, 
Yn un-gerdd, yn y.nef ; 

A chyd- Weled teulu daear 
Fu llafar at, un. Mlef, 


WON 


B. MOR6AN, ARGRAEFYDD, MERTHYR-TYDFHL, 








